માટીકામ કલા 


વણાટકલા 
ભરત-ગૂંથણ કલા 

ચર્મ ઉદ્યોગ 

હીરા-મોતીકામ અને મીનાકારીગરી 
જરીકામ, ધાતુકામ, કાષ્ઠકલા, જડતરકામ 
અકીકકામ 

ચિત્રકલા 

ભારતની લલિતકલાઓ 


૫5૦. 1 ક. પ્રા છદ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 
12.) જૈવિક, ભૌતિક અને સાંસ્કૃતિક વારસો એતલે શું ? 


બાળકના જન્મથી માતાપિતા તરફથી જે કાંઇ શારીરિક-માનસીકલક્ષણો મળે તેને જૈવિકવારસો કહેવાય છે. 


શા-----::--- 


ઘરબાર, જમીન-જાગીર કે સ્થાવર, જંગમ મિલકતને ભૌતિક વારસો કહેવાય છે. 


શિંદે 


* 


વારસો કહેવાય છે. 
12: ભારતની મુખ્ય હસ્તકલા-કારીગરીનાં નામ આપો. 


8 રન ભારતના વારસાની મા૮ 8 રન ભારતના વારસાની મા૮ વારસાની માટીકામ કલા સમજાવો. 


* પ્રાચીન યુગમાં ધાતુની શોધ થઇ એ પહેલાં લોકો માટીમાંથી બનાવેલાં પાત્રોનો ઉપયોગ 
કરતા. 

* એ સમયે રમકડાં, ઘડો, ઘોડિયું, કુલડી, માટલી, ચૂલો, ઈંટો વગેરે સાધનો માટીમાંથી 
તૈયાર કરવામાં આવતા. 
* અનાજ સંગ્રહ કરવાની નાની-મોટી કોદીઓ માટીમાંથી બનાવાતી. 


* ઘી, તેલ, દૂધ, દહીં, છાસ વગેરેનાં પાત્રો તેમજ રસોઇનાં વાસણો માટીમાંથી બનાવવામાં 


આવતા. 


ભારત પ્રાચીન સમયથી કાચી અને પકવેલી માટી(ટેરાકોટા)ના વાસણો તેમજ વસ્તુઓ 
બનાવવા માટે જાણીતું છે. આ બાબતનો પરિચય આપણને તેલંગણાના નાગાર્જુન કોંડા 
અને ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લાના લાંઘણજમાંથી મળી આવેલા હાથથી બનાવેલા 
માટીના વાસણોના જૂના અવશેષો પરથી મળે છે. 


સડ સાતા... વગેરે વાસણો મળી આવ્યાં છે. 


2 પ૫ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લતિતકલા | લ બ્્ા પં. ૫) દડ દક €. | 
ઝે ભારતની એક કલા તરીકે હાથવણા૮ કલાનો પરિચય આપો. 


“કાંતણ' કળામાં કઈ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ? 


| કાંતણ બ્ર 


* '“કાંતણ' કળામાં રૂની પૂણીમાંથી તાંતણા ખેંચવા સાથે તેમને વળ ચડાવી 
એકબીજાની પકડમાં જોડી લાંબો દોરો તૈયાર કરવામાં આવે છે. 


| હાથવણા૮ કલા છ 


ભારતના કુશળ કારીગરો દ્વારા તૈયાર થતો 
પેટીમાં 1 ધ પ મલમલની સાડી વીટીમાંથી 1 


કાશ્મીર સહિત ભારતમાં તૈયાર થતા 
સાડીઓ, બનારસી સાડીઓ, રાજસ્થાનની બાંધણી 21 1 હ 


હુન્નર માટે ભારત જગતભરમાં જાણીતું છે. 


ગુજરાતના સોલંકીયુગ દરમિયાન પાટણમાં આવીને વસેલા કુશળ કારીગરોએ 
બનાવેલાં છે. 
રિક ગાના ડા 250 વષે જૂની છે. 

1ટણામાં બનતા રેશમી વસ્ત્ર “બેવડ-ઇક્ત ને પાટણના પટોળા હ હા 
હિદાં કહી ત ઝદ હાડ સોદા નેટ વે બંને બાજુ પહેરી શકાય 2 


1ટણના પટોળા વષો સુધી ટકે છે અને તેનો રંગ પણ જતો નથી. 
તેના પાકા રંગો વિશે કહેવત પડી છે કે, 


5. ] ભારતની એક કલા તરીકે ભરતગૂંથણ કલાનો પરિચય આપો. 


* હડપ્પા અને મોહેં-જો-દડોના ખોદકામ દરમિયાન મળેલી મૂર્તિઓ અને પૂતળાનાં 
વસ્ત્રો પર ભરતગૂંથણ કામ જોવા મળ્યું હતું. 

* સિંધુખીણની સંસ્કૃતિ દરમિયાન સિંધ, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છનાં સ્ત્રી-પુરુષોનાં વસ્ત્રો 
પર ભરતકામ થયેલું જોવા મળ્યું છે. 


* દેશ-વિદેશમાં કશ્મીરનું કશ્મીરી ભરત ખૂબ પ્રખ્યાત છે. 


* ગુજરાતના જામનગર, જેતપુર, ભુજ, માંડવી વગેરે વિસ્તારો પરંપરાગત શૈલીવાળી 
હાથી, પૂતળી, ચોપાટ, પક્ષીઓ, કળશ વગેરેની મનોહર ડિઝાઇનોવાળી બાંધણી 
માટે જાણીતા છે. 


* કાપડ પર છપાઇ કરવી તેમજ ભરતગૂંથણ કરવું એ ગુજરાતના કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રની 
સ્ત્રીઓનો ગૃહઉદ્યોગ છે. 


* ચંદરવા, શાખ, તોરણ, ચાકળા, ઓછાડ, તકિયા, ઓશીકાં, પારણાં, કેડીયાં વગેરે 
પર ભરતગૂંથણ કરવાની કલા આજે પણ પ્રચલિત છે. 


#* ધાબળા અને રજાઇ પર ભૌમિતિક તેમજ વિવિધ આકૃતિઓનું ભરતકામ કરીને તેને 
સુશોભિત બનાવવામાં આવે છે. 


* કચ્છના બન્ની વિસ્તારની “જત' કોમની ભરતકલા આગવું સ્થાન ધરાવે છે. 


ધ 94 યં. હં 5 દંડક €. 2 પ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 


* પ્રાચીન સમયમાં મૃત્યુ પામેલાં પશુઓનાં ચામડાંનો ચર્મઉદ્યોગ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો. 


* ચઆામડાને જૂની પદ્ધતિઓથી કમાવવામાં (97૦૮૯55) આવતા. 

* ખેતી માટે કૂવામાંથી પાણી કાઢવા માટેના કોસ, મશકો, પખાલો, ઢોલ-નગારા, ઢોલક, તબલાં જેવા સંગીતના 
સાધનો, લુહારની ધમણો, પગરખાં, પાલતુ પ્રાણીઓને બાંધવાના સાધનો, યુદ્ધમાં વપરાતી ઢાલ, તલવારનું 
કવર વગેરે ચામડામાંથી બનાવવામાં આવતા. 

* આજે ભરત-ગુંથણવાળી રાજસ્થાની મોજડીઓ, બૂટ, ચંપલ, ચામડાનાં પાકીટ, પટ્ટા તેમજ ઊટ-ઘોડાનાં 
સાજ, પલાણ, લગામ, ચાબુક માટૅની દોરી જેવા સાધનો ચર્મઉદ્યોગ દ્વારા તૈયાર થાય છે. 

* પ્રાચીન ભારતના લોકો પોતાના રોજિંદા જીવનમાં ચામડામાંથી બનાવેલી અનેક વસ્તુઓ વાપરતા. આમ, 
ચર્મકામ એ ભારતની ઘણી જૂની કારીગરી છે. 


ભારત આશરે કિલોમીટરનો દરિયાકિનારો ધરાવે છે. 


ભારતના કારીગરોએ બનાવેલાં હીરાજડિત આભૂષણોની વિદેશોમાં 

પ્રાચીન સમયથી ખૂબ માંગ રહી છે. 

કોહિનૂર અને ગ્રેટ મુઘલ જેવા વિશ્વવિખ્યાત હીરા ભારતમાંથી મળી 

આવ્યા હતા. 

પ્રાચીન સમયમાં 

આ દજની સિ વગેરે પૈવિદ્ગસભર દીરાજડિત સાર પહેરતા. 

તેઓ આભૂષણોની શોભા વધારવા માટે 
ખરાજ, નીલમ જેવાં કીમતી રત્નોનો ઉપયો ગ કરતા. 

પ્રાચીન સમયના રાજા-મહારાજાઓ અને બાદશાહો તેનાં 


મમુગટો, માળાઓ, બાજુબંધ વગેરેની બનાવટમાં રત્નોનો ઉપયોગ 


કરતા. 


ર૦. ઉ દક૨૯,) 


* વિવિધ આભૂષણોમાં થતું 
મોતીકામ એ ગુજરાતની હસ્તકલાની 
એક આગવી વિશેષતા છે. 


* કલાત્મક તોરણો, માળાઓ, 
કળશ, ઘૂઘરા, પછીત, લાટી, ચાકળા, 
ટ લગ્નનાં નાળિયેર, ઇંઢોણી, હાથપંખા, 
બળદ માટેના મોડિયાં, શીંગડાં, ઝૂલ 
વગેરેને સુશોભિત અને સુંદર બનાવવા 
4 માટે થતું અદ્ભુત મોતીકામ 


[_“₹ ભારતમાં અજોડ છે.થ ₹ 
હા. 1 જ 
ખક 
પ 


પ 


મ ૪ - ૦ ૩288 8 
નસન્‍્ક્જ 


ન 


* ભારતમાં જરી-ભરતની કળા પ્રાચીન સમયથી જોવા મળે છે. 


ક 


* ભારતમાં જરીકામના હુન્નર માટે સુરત જાણીતું છે. પાનેતર, સાડી, ઘરચોળાં જેવા વસ્ત્ર 


કિ હું 3 દકેકડ૨ ૦. 2 પ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 
કે 1તુકામનો પરિચય આપો. 


* પાષાણ યુગ પછીના ધાતુયુગમાં ધાતુવિદ્યા વિકસી. 


* લોથલના કારીગરોએ ધાતુઓમાંથી બનાવેલાં દાતરડાં, શારડીઓ, 
વળાંકવાળી કરવત, આરા અને સોય જેવાં તાંબાનાં અને કાંસાના 
ઓજારો બનાવતા હોવાનું જણાયું છે. 

* પ્રાચીન ભારતમાં ધાતુમાંથી વાસણો, મુર્તિઓ, પાત્રો, યુદ્ધ માટે 
શસ્ત્રો બનાવવામાં આવતા. 


* સોના-ચાંદી જેવી ધાતુનો ઉપયોગ થતો. 


* તાંબુ, પિત્તળ, કાંસુ જેવી ધાતુઓનો ઉપયોગ વાસણો અને મુર્તિઓ 
બનાવવામાં થતો. 


* લોખંડનો ઉપયોગ ઓજારો અને હથિયારો બનાવવામાં થતો. 


* આ કલા મુખ્યત્વે સુવર્ણ અલંકારો સાથે સંકળાયેલી છે. 


* ભારતના સમ્રાટો, રાજાઓ, અન્ય શાસકો તેમજ શ્રીમંત લોકો સોનાના 
અલંકારોમાં હીરા, મોતી અને માણેક જેવાં કિંમતી રત્નોને હાર, બાજુબંધ, 
કડાં, મુગટ, દામણી, વીંટી, નથણી, કાપ વગેરેમાં જડીને ધારણ કરતા. 


#* વિશેષ નિપુણતા ધરાવતા સુવર્ણ-કારીગરો જડતરકલામાં પ્રવીણ હતા. 


* અલંકારોના જડતરકામ માટે ભારતમાં રાજસ્થાનનું બીકાનેર શહેર સુપ્રસિદ્ધ છે. 


કે અકીકકલાનો પરિચય આયો. 


અકીક ભારતની કેટલીક નદીઓના ખીણપ્રદેશોમાંથી મળી આવતો 
કીંમતી પથ્થર છે. 


રગના પથ્થર. 


સિલિકા હવામાનના ફેરફારો અને પાણીની પ્રક્રિયાથી તૈયાર થાયા ડે 


ઝા ખભાત, અમદાવાદ, રાણપુર અને સુરત પાસેથી વિવિધા 


અકીકના પથ્થરોને અલંકારોમાં જડવા માટે ખંભાત મોકલવામાં આવે છે. 


ભાતના કારીગરો અકીકના પથ્થરો પહેલ પાડી તેમજ તેની પર અન્ય 
કેયા કરી તેન ધ અલંકારોમાં જડવાપાત્ર બનાવે 25 


તેઓ અકીકના પથ્થરોની પણ બનાવે છે. 


| 13. ] પ્રાચીન સમયમાં ભારત કઈ કઈ કલાઓમાં વિશિષરુ લાયકાત ધરાવતો દેશ હતો ? 


* પ્રાચીન સમયમાં ભારત હસ્તકલા-કારીગરી, ચિત્રકલા, શિલ્પકલા, સ્થાપત્યકલા, સંગીતકલા, નૃત્યકલા, 
નાટયકલા વગેરે કલાઓમાં વિશિષ્ટ લાયકાત ધરાવતો દેશ હતો. 


2 પ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 


* કલાનાવિવિધપ્રકારોમાં ચિત્રકલાનું સ્થાન મોખરે છે. તે રંગ અને રેખા દ્વારા અભિવ્યક્ત થાય છે. 


* સિત્રકલામાં રંગ અને રેખાની મદદ વડે પ્રકૃતિનાં જડ અને ચેતન સ્વરૂપોમાં રહેલા વિવિધ 
ભાવોનું દર્શન કરાવવાની ક્ષમતા રહેલી છે. 


* આશરે 5000 વર્ષ પૂર્વેની હડપ્પીય સંસ્કૃતિના અવશેષોમાંથી ભારતીય ચિત્રકલાના પુરાવાઓ 
પ્રાપ્ત થયા છે. 


* પુરાતત્વખાતા દ્વારાવખતો વખત કરાતા ઉત્ખનનોમાં પણ ભારતીય ચિત્રકલાના નમૂના મળી આવે છે. 
* પાષાણયુગમાં આદિમાનવે ગુફાઓમાં પશુપંખીઓનાં ચિત્રો દોર્યા હતા. 


* તેના સૌથી પ્રાચીન નમૂના મધ્ય પ્રદેશમાં ભીમબેટકામાંથી મળી આવ્યા છે; જેમાં હાથી, ગેંડો, 
હરણ વગેરેના ચિત્રોનું આલેખન નોંધપાત્ર છે. 


* હડપ્પીય સંસ્કૃતિના લોકો માટીના વાસણો પર વ્યવસ્થિત ભૌમિતિક રેખાંકનો અને ફૂલછોડની 
ભાત પાડતા. 


* અજંતા-ઇલોરાની ગુફાઓનાં ચિત્રો ચિત્રકલાના અદ્વિતીય નમૂના ગણાય છે. 
* ભારતમાં શુભપ્રસંગોએ સ્વસ્તિક, કલશ, ગણેશજી વગેરેનાં ચિત્રો દોરવાની પ્રથા ઘણી જૂની છે. 


સ્વર, તાલ અને લયની દૃષ્ટિએ ભારતીય સંગીત જગતના અન્ય દેશોના સંગીતથી જુદું 


ઝા સારદ ઝી ભારતીય સંગીતમાં ગાયન અને વાદન ટ દ ડિડોડ્ો દિ સા ક 
1, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની એ સંગીતના મુખ્ય 7 સ્વરા 
ભારતીય સંગીતના મુખ્ય બે પ્રકારો છે. : (1) અને (2) 


ભારતીય સંગીતમાં મુખ્ય પાંચ રાગો છે. : (1) શિ (2) (3) 6) મિઘા 
અને (5) [રી અ! બધા રાગો ભગવાન શંકરના મુખમાંથી ઉત્પત્ર થયા હોવાનું મનાય છે. 


જિ સમવેદ નામનો ગંથ સંગીતને લગતો વેદી ક 


* પ્રાચીન ભારતમાં સંગીતના અનેક ગ્રંથો લખાયા છે. તેમાં આ ત્રણ ગ્રંથો મુખ્ય છે : 


* ઇ. સ. 900ની આસપાસ પંડિત નારદ નામના સંગીતશાસ્ત્રીએ “સંગીત મકરંદ'ની રચના કરી છે. તેમાં 19 
પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલ વર્ણવ્યા છે. 


| સંગીત રત્નાકર વુ 

* પંડિત સારંગદેવે “સંગીત રત્નાકર'ની રચના કરી છે. પંડિત વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડેએ “સંગીત રત્નાકર”ને 
સંગીતનો સૌથી વધારે પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવ્યો છે. સંગીતના બધાં અંગોને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે “સંગીત 
રત્નાકર' અનન્ય ગ્રંથ મનાય છે. 


[ સંગીત પારિજાત 

* ઇ. સ. 1665માં પંડિત અહોબલે ઉત્તર હિંદુસ્તાની સંગીત માટે “સંગીત પારિજાત” ગ્રંથ લખ્યો હતો. તેમણે 
વિવિધ રાગોનું એક મહત્વનું લક્ષણ જણાવ્યું છે કે બધા રાગો એકબીજાથી પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ અને 
વિશિષ્ટતા ધરાવે છે. તેમણે સંગીતના 29 પ્રકારના સ્વરો ગણાવ્યા છે. 


૬ડાંકાં, ૬૯30૭૦૨૦. દૈ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 


* અલાઉદ્દીન ખલજીના સમયમાં અમીર ખુશરો સંગીત અને શાયરીના ક્ષેત્રે કરેલા અપૂર્વ પ્રદાનને કારણે 
“તુતી-એ-હિંદ' (હિંદના પોપટ) તરીકે પ્રખ્યાત થયા હતા. 


* 15મી અને 16મી સદીમાં ભક્તિ આંદોલન દરમિયાન કબીર, તુલસીદાસ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, મીરાંબાઇ, નરસિંહ 
મહેતા વગેરેનાં ભજનો અને કીર્તનોથી ભારતમાં ભક્તિમય વાતાવરણ ઊભું થયું હતું. 


* ભારતમાં 15મી સદીના સંગીતકારોમાં સ્વામી હરિદાસનું નામ પ્રખ્યાત હતું. સંગીતકાર બૈજુ બાવરા તથા 
તાનસેન તેમના પરમ શિષ્યો હતા; આ બંને સંગીતનાં અણમોલ રત્નો ગણાય છે. સંગીતક્ષેત્રે ગુજરાતની 
સંગીત બેલડી તાના અને રીરીનું નામ પણ જાણીતું છે. 


| 16. ] નૃત્યકલાક્ષેત્રે ભારતે કરેલી પ્રગતિ સમજાવો. 


* નૃત્યનું મુખ્ય ધ્યેય તાલ અને લય સાથે સૌંદર્યની અનુભૂતિ કરાવવાનું છે. 


* વ્ૃત્યના'આદિદેવઃભગવાન શંકર “નટરાજ? કહેવાય છે. પૃથ્વી પરના લોકોને નૃત્ય શીખવવા સૌપ્રથમ તે વૃત્યને સ્વર્ગમાંથી પૃથવી: 
પર લાવ્યા હોવાની માન્યતા છે. 


#* ભારતમાં ભરતનાટયમ્‌, કૂચીપુડી, કથકલી, કથક, મણિપુરી વગેરે શાસ્ત્રીય નૃત્યના પ્રચલિત મુખ્ય પ્રકારો છે. 


(22229 


* તમિલનાડુ રાજ્યનો તાંજોર જિલ્લો એ “ભરતનાટ્યમ” વૃત્યશૈલીનું ઉદભવસ્થાન મનાય છે. 


#* ભરતનાટયમ્‌નો મુખ્ય આધાર ભરતમુનિરચિત “નાટયશાસ્ત્ર' અને નન્દિકેશ્રરરચિત “અભિનવદર્પણ' નામના 
ગ્રંથો છે. 


* મૃણાલિની સારભાઇ; ગોપીકૃષ્ણ તેમજ ફિલ્મક્ષેત્રની જાણીતી અભિનેત્રીઓ વૈજયંતીમાલા અને હેમામાલિની 


ભરતનાટયમ્‌ નૃત્યશૈલીનો વારસો જાળવનારાઓમાં મુખ્ય ગણાય છે. 


દે * ફૂચીપુડી નૃત્યની રચના 15મી સદીના અરસામાં થઇ છે. 
* આ નૃત્ય મુખ્યત્વે સ્ત્રી-સૌંદર્ના વર્ણન પર આધારિત છે. 
હ * આ નૃત્ય સ્ત્રીઓ અને પુરુષો બંને દ્વારા કરવામાં આવે છે. 
નર રૈ 


* આ વૃત્યમાં ભારતીય નૃત્યની પાયાની મુદ્રાઓ વણી લેવામાં આવી છે. 
* તે આંધ્ર પ્રદેશમાં ખૂબ પ્રચલિત છે. 


* ફૂચીપુડી નૃત્યના ખ્યાતનામ ગુરુઓમાં ગુરુ પ્રહ્લાદ શર્મા, રાજા રેડ્ડી, યામિની 
રેઠ્ઠી, શોભા નાયડુ વગેરે મુખ્ય છે. 


(£229 


* કથકલી કેરલ રાજ્યનું પ્રચલિત નૃત્ય છે. 
* પૌરાણિક મહાકાવ્યો, મહાભારતના પ્રસંગો અને સંસ્કૃત મલયાલમ મિગ્વિત નાટકો 
સમય જતાં કથકલી કહેવાયાં. 


* આ નૃત્યશેલીમાં પાત્રો સુંદર ઘેરદાર કપડાં પહેરે છે અને મોટા કલાત્મક મુકુટ 
ધ્રારણ કરે છે. 


પડે છે. 


* 


ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા ્ બ | 1 હું દડ દક €. 


કથકલી નૃત્યમાં પાત્રો તેલના એક જ દીવાના તેજથી પ્રકાશિત થતા રંગમંચ પર પડદા પાછળ આવીને પોતાનો 
સંગીતમય પરિચય આપે છે. 


એ પછી તેઓ ચહેરાના હાવભાવ અને હસ્તમુદ્રાથી ત્રણેય લોકનાં પાત્રોને સજીવ કરે છે. 


ભારતમાં અને વિશ્વમાં કથકલી નૃત્યનો વ્યાપક પ્રચાર કરવામાં કેરલના કવિ શ્રી વલ્લભથોળ, કલામંડલમ્‌ 
કૃષ્ણપ્રસાદ, શિવારમન વગેરેનો ફાળો ખૂબ નોંધપાત્ર છે. 


* “કથન કરે સો કથક કહાવે' આ ઉક્તિ કથક નૃત્યના વિકાસ સાથે જોડાયેલી છે. 


* 


* 


૦ 


ક 


ક 


છે. 
વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની શૃંગારભક્તિ સાથે તેનો ઉત્તર ભારતમાં વિકાસ થયો છે. 
તેમાં એક પગ પર ગોળ ગોળ ફરતાં ફરતાં નૃત્યના પ્રસંગો દર્શાવવામાં આવે છે. 
કથક નૃત્યમાં સ્ત્રીઓ ચુડીદાર પાયજામો અને ઉપર ઘેરવાળુ વસ્ત્ર પહેરે છે. 


પંડિત બિરજુ મહારાજ, સિતારા દેવી, કુમુદિની લાખિયા વગેરેએ આ નૃત્યશૈલીને 
જીવંત રાખી છે. 


* મણિપુરી નૃત્યશૈલીનું મુખ્ય કેન્દ્ર મણિપુર રાજ્ય છે. તેથી તે “મણિપુરી નૃત્ય' કહેવાય છે. 


ક 


ક 


* 


મણિપુરના લોકો દરૅક ઉત્સવના પ્રસંગે આ નૃત્ય કરે છે. 

આ નૃત્યના લાસ્ય અને તાંડવ એમ બે પ્રકાર છે. 

મણિપુરી નૃત્ય મુખ્યત્વે શ્રી કૃષ્ણની બાળલીલા અને રાસલીલા પર આધારિત 
છે. 


કહેવાય છે. 


આ નૃત્ય કરતી વખતે છે. 


ભારતમાં અને વિશ્વમાં મણિપુરી નૃત્યને જીવંત રાખવામાં ગુરુ આમોબીસિંગ 
આતોમ્બોસિંગ, ગુરુ બિપિન સિંહા, નયના ઝવેરી, નિર્મલ મહેતા વગેરેનો ફાળો 
અનન્ય છે. 


| 17. ] ભારતીય નાત્યકલાનો પરિચય આપો. 


* 


ક 


ભારતીય નાટયકલા મુખ્યત્વે મનોરંજન સાથે સંસ્કાર આપતી કલા છે. 


નાટકનું સંચાલન કરનાર સૂત્રધાર અને રમૂજ વડે આનંદ આપતા_ 
વિદૂષકની જોડી સાથેના નાટકો ભારતીય નાટ્યકલાની આગવી ઓળખ 
બની છે. 

ભરતમુનિરચિત 'નાટ્યશાસ્ત્ર' નાટ્યકલાક્ષેત્રે અતિ પ્રચલિત છે. 


નાટયકલા એ રંગમંચ પર દૃશ્ય-શ્રાવ્ય અને અભિનયના ત્રિવેણી સંગમ 


સાથે સાક્ષર, નિરક્ષર અને આબાતવૃદ્ધ સૌને મનોરંજન તથા લોકશિક્ષણ 
કરતી ભારતની પ્રાચીન કલા છે. 


૫5૦. | ક, (3૬૭5૪. છ દે, ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 


* નાટયકલામાં બધી કલાઓનો સંયોગ છે. એવું વર્ણવતાં ભરતમુનિએ કહ્યું છે કે, “એવું કોઇ શાસ્ત્ર નથી, એવું કોઇ શિલ્પ નથી, 
એવી કોઇ વિદ્યા નથી, એવું કોઇ કર્મ નથી કે જે નાટયકલામાં ન હોય.” 


* ભરતમુનિએ રચેલું પ્રથમ નાટકનું કથાવસ્તુ “દેવાસુર સંગ્રામ' હતું. 
* મહાકવિ ભાસે મહાભારત આધારિત “કર્ણભાર', “ઊરુભંગ' અને “દૂતવાક્યમ્‌' જેવાં નાટકોનો વારસો આપણને આપ્યો છે. 


* મહાકવિ કાલિદાસનાં “અભિજ્ઞાનશાકુન્તલમ્‌', “વિક્રમોવશીચમ્‌' અને “માલવિકાગ્ઝિમિત્રમ્‌” નાટકો સૌથી વધુ જાણીતી રચનાઓ 
છે. 


| 18. ] ભવાઈ વિશે-દ્રુકી માહિતી આપો. 


* ભવાઇ એ ગુજરાતની આશરે 700વર્ષ જૂની વિશિષ્ટ પ્રકારની નાટયકલા છે. 


* શાસ્ત્રકારોએ ભવાઇને “ભાવપ્રધાન નાટકો” કહ્યા છે. 

* ભવાઇની શરૂઆત અસાઇત ઠાકરે કરી હતી. 

* ખૂબ ઓછા ખર્ચે લોકશિક્ષણ સાથે મનોરંજન કરતી આ નાટ્યકલાને સોલંકીયુગ _ 
દરમિયાન પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું. 

* મોટે ભાગે પડદા વગર ભજવાતાં નાટકો, હળવી શૈલીની રમૂજો, ભૂંગળ વાઘ 
સાથેનાં સંગીતપ્રધાન નાટકો તેમજ વિવિધ પ્રકારનાં વેશ (રામદેવનો વેશ, ઝંડા 
ઝુલણનો વેશ, કજોડાનો વેશ વગેરે) એ ભવાઇની મુખ્ય વિશેષતાઓ છે. 


* ભવાઇ ભજવનાર ભવાઇઓ ભૂંગળ વગાડી માતાજીની સ્તુતિ કરે છે. 

* ભવાઇના વિષયવસ્તુમાં સામાજિક કુરિવાજોના પ્રતિકારનો પણ સમાવેશ થાય છે. 

* ગુજરાતમાં કન્યાકેળવણી અને બેટી બચાવો જેવા કાર્યક્રમો માટે રંગલા-રંગલીના 
પાત્રો સાથે ભવાઇ નાટ્યપ્રયોગો ભજવવામાં આવે છે. 


| 19. ] ગુજરાતનાં આદિવાસી નૃત્યો વિશે માહિતી આપો. 


* ગુજરાતના આદિવાસીઓ હોળી અને અન્ય તહેવારોમાં, લગ્નોમાં, 
દેવી-દેવતાઓને રિઝવવા માટે તેમજ મેળાઓમાં પોતપોતાની ઢબનાં 
નૃત્યો કરે છે. 


* તેમના મોટા ભાગનાં નૃત્યો વર્તુળાકારે ફરતાં ફરતાં, ઢોલ અને રૂઢિ 


મુજબનાં મંજીરાં, થાપી, તૂર, પાવરી, તંબૂરા વગેરે વાજિંત્રો સાથે થતાં 
હોય છે. 


* તેઓ નૃત્યની સાથે પોતાની સ્થાનિક બોલીમાં ગાન કરે છે. 


છે. તેમાં જાડી લાકડી નીચે લાકડાના ટુકડા જડીને તેને જમીન પર 
અથડાવી તાલ સાથે સમૂહ નૃત્ય કરવામાં આવે છે. 


2 પ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા પ ૦૦ %ફાં. પ્રા 


દિઝ ર-રાતના ગરબા અ 


* 


* 


ગરબો શબ્દ “ગર્ભ-દીપ' પરથી બન્યો છે. 


કોરેલા ઘડામાં દીવો મુકી તેની ચારે બાજુ નૃત્ય કરવું અથવા ઘડાને માથા પર મૂકી વર્તુળાકારે નૃત્ય કરવું. તેને “ગરબો' કહેવામાં 
આવે છે. 


સમગ્ર ગુજરાતમાં નવરાત્રી-આસો સુદ 1થી આસુ સુદ 9 (ક્યાંક સુદ દસમ કે શરદપૂનમ) દરમિયાન ગરબા રમાય છે. 
નવરાત્રી એ આધ્શક્તિ મા જગદંબાનો પવિત્ર તહેવાર છે. આ દિવસોમાં ગરવી ગુજરાતી સ્ત્રીઓ માતાજીના ગરબા ગાય છે. 


સામાન્‍ય રીતે ચોક કે મેદાનની વચ્ચે માતાજીની માંડવી મૂકી, તેની વર્તુળાકારે ફરતાં ફરતાં તાલીઓના તાલે અને ઢોલના ધબકારે 
ગરબા ગાવામાં આવે છે. 


ગરબામાં ગરબા ગવડાવનાર અને ઝીલનારાં સૌ ઢોલના તાલે, ગીત, સ્વર અને તાલ મેળવી એક તાળી, બે તાળી કે ત્રણ તાળી 
અને ચપટી સાથે હાથના હિલોળ સાથે ગરબા ગાતાં હોય છે. 

ગુજરાતમાં ગવાતી ગરબીનો સંબંધ મહદંશે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ સાથે છે. ગુજરાતના ભક્તકવિ દયારામે ગોપીભાને શ્રીકૃષ્ણના પ્રેમની 
રંગભરી ગરબીઓ રચી છે. એ ગરબીઓને ગુજરાતની સ્ત્રીઓના કંઠને ગુંજતો કરી દીધો છે. 


રાસ એટલે વર્તુળાકારે ફરતાં ફરતાં નૃત્ય સાથે ગાવું તે. 
શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ભક્ત નરસિંહ મહેતાને રાસલીલા 
બતાવી હતી, એવો એક પ્રસંગ ખૂબ જાણીતો છે. 
ગુજરાતમાં મુખ્યત્વે નવરાત્રી અને જન્માષ્ટમીના 
તહેવારોમાં લોકો રાસ રમે છે. 

દાંડિયારાસ એ રાસનો એક પ્રકાર છે. કેટલાક લોકો 
માથે ગાગર કે હાંડો મૂકીને પણ રાસ રમતા હોય છે. 
સમાજમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયની વ્યાપક અસર થતાં રાસ 
વધારે લોકપ્રિય બન્યા છે. 

રાસ રમવા સ્ત્રીઓ ભરત ભરેલાં ચણિયા-ચોલી અને 
પુરુષો કેડિયાં-ધોતીનો પોશાક પહેરે છે. 


[1 છદ ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસો : પરંપરાઓ : હસ્ત અને લલિતકલા 


ટા-હૌ અવાજના આરોહ-અવરોહ સાથે ગવાતા આ નૃત્યમાં પહાડો 
શુ-પક્ષીઓના અવાજની નકલ કરતાં કરતાં 


આજે જ અમારી 
ધો.10ની 


૬૦ાંકાં, હે (3૭૯%. 


ખરીદો 
1/10. 93274 30850 


